જાગૃત ઉજાગર 


[૦ સં. ૨૦૪૯ * કાર્તિક સુદ-૪ ૦ તા. ૨૯-૧૦-૨૦૨૨ ૦ શનિવાર 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
મહિલા મંડળ મુંબઈની વર્ષ ૨૦૨૨ થી 
૨૦૨૪ સુધીની નવી કારોબારીને પૂર્વ 
કારોબારી દ્વારા કાર્યભારની સોંપણીનો 
કાર્યક્રમ સાથે નેસ્લે કુકીંગ કોન્ટેસ્ટ તા. 
૩૦ ઓગષ્ટના બપોરે ૨.૦૦ વાગે 
પાટીદાર વાડી ઘાટકોપર ખાતે ઉપપ્રમુખ 
શ્રીમતી વર્ષાબેન દિવાણીના અધ્યક્ષ 
સ્થાને રાખવામાં આવ્યો હતો. 

સર્વ પ્રથમ કાર્યક્રમનું સંચાલન 
કરતા મંડળના મહામત્રી શ્રીમતી 
રૂમિકાબેન પોકારે ઉપસ્થિત સર્વેનુ 
શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું હતું. દિપ પ્રાગટય 
માટે મંડળના ઉપપ્રમુખ વર્ષાબેન 
દિવાણી, માજી પ્રમુખ શીલાબેન 
નાકરાણી, મહામંત્રી- હેમિકાબેન 
પોકાર, ખજાનચી શીતલબેન રૂડાણી 


પ્રમુખ 


નિ્ણ યક સમિતિના કન્વીન્યર 
કમળાબેન ભાવાણી, ઘાટકોપર 
સમાજના પ્રમખશ્રી મહેન્દ્રભાઈ 
સેંઘાણી મહામત્રી- રમેશભાઈ 
વાસાણીને તથા ઘાટકોપર મહિલા 
મંડળના પ્રમુખ ભાવનાબેન ધોળને 
આમંત્રિત કર્યા હતા. આરતી ગાવા માટે 
પ્રવિણાબેન ખીમાણી, લીલાબેન 
નાકરાણી અને જાગૃતિબેન સુરાણીને 
આમંત્રિત કર્યા હતા. ત્યારબાદ આવેલા 
મહેમાનોના આર્શિવચન લીધા હતા. 
મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી એ નવી 
કારોબારીને શુભેચ્છા આપી કહ્યું કે 
આપની ટીમની શરૂઆત ગણપતિના 
દિવસોમાં થઈ છે માટે હંમેશા સારું કાર્યજ 
થશે. સમાજને લગતા સારા કાર્યક્રમો 
કરજો. અમારી જ્યારે પણ જરૂરત પડે 
ત્યારે અમો કાર્ય કરવા તત્પર રહેશું. 
મહામંત્રી રમેશભાઈ વાસાણી 
એ કારોબારી ટીમને અભિનંદન આપ્યા 
હતા. ત્યારબાદ પૂર્વ કારોબારી દ્રારા નવી 
કારોબારીની બહેનોને પુષ્પગુચ્છ આપી 
સન્‍માન કરી કાર્યભારની સોંપણી 


300 110: 919 [/08. : 4-91 78018 77774, 4-91 77169 77774. 


કુકીંગ કોન્ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું. તેમાં બધા પરાંઓ નાં 
વિસ્તાર માંથી ૧૩ મહિલાઓએ ભાગ 
લીધો હતો. નેસ્લે કંપનીમાંથી ત્રણ 
મહિલાઓએ મીલ્ક મેડ માંથી ત્રણ 
અલગ અલગ મોદક બનાવવાની રેસીપી 
શીખવાડી હતી. જે બહેનોએ આ 
કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો તેઓએ 
પણ અલગ અલગ સ્વીટ્સ બનાવીને 
લઈ આવ્યા હતા તેમાંથી સીલેકટ કરીને 
ત્રણ ઈનામો આપવામાં આવ્યા હતા. જે 
ઈનામો નીચે પ્રમાણે હતા. 
પહેલું ઈનામ- કુસુમબેન અનિલ 
ડાયાણી 
બીજું ઈનામ- મહેકીબેન જબુઆણી 
ત્રીજું ઇનામ- હેમાંગીબેન જીગર પોકાર 
આ ત્રણે બહેનોને નેસ્લે 
તરફથી ગીફ્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. 
મંડળ તરફથી બધી બહેનોને કોન્સેલેશન 
ઈનામ આપવામાં આવ્યા હતા. પ્રમુખ 
સ્થાનેથી વર્ષાબેન દિવાણીએ નવી 
ટીમને અભિનંદન આપ્યા. પ્રમુખ 
દક્ષાબેન હાજર રહી શકયા નથી એમના 


સજ 


ધણ ક 


11165દ1દ્યાંત્101111011૯8૯છે01દ્1.0011 


વાતાવરણ છે માટે એમના લખેલા પત્રનું 
બધાની વચ્ચે વાંચન કરાવ્યું. દક્ષાબેને 
આખી ટીમને શુભેચ્છા આપી કહ્યું કે 
પ્રમુખ હેમિકાબેન પોકારને આખી 
ટીમનો ભાર સુપ્રત કરું છું અને બધાનો 
ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો. 

નવા પ્રમુખ હેમિકાબેન પોકાર 
કહ્યુ કે મને સોંપાયેલા પ્રમુખ પદને હં 
તન, મન, ધનથી પુરેપુરું નિભાવવાની 
કોશીશ કરીશ અને ન્યાય આપીશ. સૌને 
હૃદયથી આભાર માનું છું. આપણે સૌ 
સાથે મળી ઉત્કૃષ્ટ કાર્યક્રમોના આયોજન 
કરી માતૃસંસ્થાને દીપાવશું. આપ સૌએ 
સંસ્થાની સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો છે 
તેને હું મારું સોભાગ્ય માનું છું. દરેકની 
અપેક્ષાને પૂર્ણ કરવા મા ઉમિયા પાસે 
પ્રાર્થના કરી પોતાનું મંતવ્ય પૂર્ણ કર્યું હતું. 
નવનિયુકત મહામંત્રી શૌતલબેન 
રૂડાણીએ પોતાની જવાબદારી 
નિભાવવાનું વચન આપ્યું હતું. 

ત્યારબાદ સહમંત્રી શર્મિલાબેન 
રામજીયાણીએ સર્વે આવેલ મહેમાનોનો 
અને ભાગ લેનાર બહેનોનો આભાર 


૨) ઝવેરબેન મોહનભાઈ વેલાણી, ઘાટકોપર 
સ ક 
લ 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન નાં ૫૫૦ કિલોમીટર 
જેટલા વિસ્તાર માંથી કુલ ૨૨૦ ની સંખ્યામાં યુવા 
પાર્ટીસીપેન્ટ દિવાળીની રજાઓમાં ઉમંગ અને ઉત્સાહ 
સાથે ૨૮ ઓકટોબર ના દિવસે યુવાઓ માટે ની 
“ઉડાન હમારી“ આ 1051 11 1118 1170111 
ની આજે શાનદાર [1લ૪ ]1ત1-€11 સાથે સેન્ટ્રલ 


જૈ 28. 2022, 11:59 


જિ જઇટશંક ટ)!" 1૦૦૫૦: 28/29/3૦ ક 


(રઝાંગાલામ છઝાઝ્ઘ (0 11ધ્ઝત્ઝ 5૮1૪૦૦ & 5૩૦૮૯૬૬ “વકલતલા૪૩%/, 1૧1૩૫૪: ॥ઝઘાઃ" 


દ) 
જજે 
ચટ 


મી લ 


૫% 


યુવાસંઘના હોદ્દેદારો તેમજ 110 રીજીયનના ના 
હોદેદાર મિત્રોના ઉપસ્થિતિમાં કંકુ તિલક કરીને 
ભગવાનશ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના સનાતની જયઘોપષમાં 
ચૈતન્ય, સ્ફર્તિ ને ઉત્સાહ પૂર્ણ વાતાવરણમાં પ્રથમ 
સેશનમાં મોટિવેટર તરીકે [1 10875 111017૪૦૬10 
એવા યુવાસંઘના મિશન ચેરમેન નટવર સામાણી, 


નાગપુર અને શબ્દોના જાદગર કેહવાય એવા મૌલિક 


ટસક્સતિમ્ઝા ગા“ઝન્લસ્ત ગ્ઝોન્ત સત્તત સ્મેગ્ગ્ન. 


દક્ષિણ ગુજરાતનાં ઝોન પ્રેસિડેનન્ટ 
રમેશભાઇ પારસિયા અને તેમની સમગ્ર ટીમ જેમાં 
આગામી તુલસી વિવાહ નિમિતે થનાર ૨૭ માં સમૂહ 
વિવાહ માં ૩૬ દિકરીઓને ઝોન સમાજ દ્વારા દામ્પત્ય 
જીવનમાં પગલાં પડવાના અવસરને સરાહનીય કરવા પૂર્વ 
તૈયારીઓ રૂપે ગત રોજ 51111 ૩૦11001 કેમ્પસ માં 
મળ્યા હતા. સામાજિક અગ્રણીઓ અને સમિતિના 
સભ્ય ખાસ ઉપસ્થિત રહેલ હતા. 

આ પ્રસંગે સ્થાનિક સમાજના અગ્રણીઓ, 
કામરેજ ધારાસભ્ય વી.ડી.ઝાલાવાડીયા, મામલતદાર, 
પ્રાંત ઓફિસર અને કામરેજ તેમજ ચલથાણ સુગર 
ફેકટરીનાં ચેરમેન, લાલચુડા કડવા પાટીદારનાં અગ્રણી 
સુરેશ પટેલ, અનાવિલ સમાજ ના અગ્રણી ગુણવંત 
દેસાઈ અને સારસુત મિત્રોને આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવા 
આમંત્રણ પાઠવવા કાંતિભાઈ સાંખલા અને કેમ્પસ 
સંચાલક જગદીશ ચાવડા સાહેબ ખાસ રૂબરૂ મળવા ગયા 


સ્વર્ગવાસ : તા . ર૬-૧૦-ર૦રર ઉંમર ; ૯ર વર્ષ 
કચ્છમાં : ભડલી હાલેઃ પડેલ કેન્ટીન (મહારાષ્ટ્ર) 


હતા. 

ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ 
ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત ૩1૫17 
501001 કેમ્પસ માં આગામી ૦૪ 
ઓકટોબર નાં યોજાનાર સમૂહ વિવાહની 
ઉત્સાહભેર તૈયારીઓ ચાલુ છે. આ પ્રસંગે 
૮૦૦૦ ની જનસંખ્યા ઉપસ્થિત રહેશે. 
આ પ્રસંગે આરોગ્યનો કેમ્પ પણ કિરણ 
હોસ્પિટલ દ્વારા કરવામાં આવશે. સાથે 
સ્થાનિકનાં ક્રકેપી નાં તમામ ડોકટર ટીમ 
કાયમ આવા કાર્યક્રમ માં સેવા આપે છે તે 
પણ ફરજ અદા કરસે. 

ટીમ યુવાસંઘ તેમના 
મિશનની વ્યાપકતા કાજે થીમ ઉભા કરશે. 
જેમાં યુવા સુરક્ષા કવચ ને હજી પૂર્ણ 
કરવાનું કાર્ય કરવામાં આવશે. 


ડ॥ત 4॥ 11તાંક [(((9 ડકતાકાં ગિલાદ 
ડત 5૦૫૬0 0પાં/કા 160 5૩018] 5૭00૮1 
ડપ્રણા ઇપ14 ૬0ઇ€/4110॥4 & €014311481૬ 13051 


7 પૂ 


દ્ર 40ટયા1 85૯12૦૦1 


પૂર્વપ્રમુખ : શ્રીમતી દક્ષાબેન હરેશભાઈ મેવાણી, ઘાટકોપર કરવામાં આવી હતી. મંડળ દ્વારા નેસ્લે ઘરે પૌત્રી જન્મના વધામણા છે ઘરે માન્યો હતો. સમુહમાં રાષ્ટઠ્ગીત ગાઈ 
ઉપપ્રમુખ : ૧)શ્રીમતી પુષ્પાબેન કિશોરભાઈ ભગત,ઘાટકોપર * 
૨)શ્રીમતી નર્મદાબેન છગનભાઈ રામજીયાણી, બોરીવલી ખ્‌ શી ન અલ્પાહાર લઈ છુટા પડયા હતા. 
૩)શ્રીમતી કસ્તુરબેન શાંતિભાઈ ભગત (ડોંબીવલી) કારોબારી સભ્યો ૮) પ્રભાબેન ઈશ્વરભાઈ માવાણી, ઘાટકોપર 
મહામંત્રી : શ્રીમતી શીતલબેન વિનોદભાઈ ચુડાણી, ઘાટકોપર | ૧ વર્ષાબેન નરેશભાઈ દિવાણી, ઘાટકોપર ૯)ગીતાબેન અમૃતભાઈ પોકાર કો.ઓપ સભ્યોઃ 
સહમંત્રી ૧) પુનમબેન નરેન્દ્રભાઈ રામજીયાણી ૨) શીલાબેન પ્રફહ્ભાઈ નાકરાણી ઘાટકોપર ૧૦) લીનાબેન ધીરજભાઈ પોકાર, ઠાકુર્લી, ૧) ભારતીબેન દિલીપભાઈ પરવાડિયા, પનવેલ 
૨)સુરેખાબેન દિનેશભાઈ વાસાણી નાલાસોપારા | ૩) જયોતિબેન જીતેન્દ્રભાઈ છાભૈયા, બોરીવલી ૧) પ્રવિણાબેન મહેશભાઈ ખીમાણી, કાંદિવલી. [૨) હંસાબેન કલ્યાણજી સેંઘાણી ડૉબીવલી, 
૩)શર્મિલાબેન ભરતભાઈ રામજીયાણી,ઘાટકોપર 1 ૪) દમયંતીબેન નરસિંહભાઈ સેંઘાણી, ઘાટકોપર ૨) લીલાબેન ધીરજભાઈ નાકરાણી, બદલાપુર ૩) કાન્તાબેન નરસિંહભાઈ ભગત,કામોઠા 
ખજાનચી :શ્રીમતી પ્રભાબેન શાંતિભાઈ ડાયાણી -ઘાટકોપર | ૫)કોકીલાબેન પરસોત્તમભાઈ પોકાર, મુલુંડ ૧૩) અનસુયાબેન કાંતિભાઈ સુરાણી, બદલાપુર [૪)રાધાબેન નવીનભાઈ પારસીયા, થાણા 
સહખજાનચી : ૧)રીટાબેન અનિલભાઈ સ્ડાણી, મુલુંડ ૬)રેખાબેન નરેન્દ્રભાઈ ધોળુ, ડૉબીવલી ૫) સુશીલાબેન દિલીપભાઈ ધોળુ, ઘાટકોપર ૫)પ્રવિણાબેન રવિલાલ પોકાર, વસઈ 
૭) લીલાબેન શાંતિભાઈ પોકાર, વિરાર ૧૬)હીનાબેન નયનભાઈ સડાણી, મલાડ ૬) અનુરાધા પરેશભાઈ હળપાણી, ઘાટકોપર 


સોનીની ઉપસ્થિતિમાં રાજારામબાપુ પાટીલ મીલીટરી 
સ્કૂલ ઇશ્વરપૂર મુકામે શુભ સૂરુવાત કરવામાં આવેલ. 

દિવાળીનાં પર્વ વચ્ચે પણ ઉપસ્થિત કર્મઠ લીડરો સેન્ટ્રલ 
યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન નટવર સામાણી, સેન્ટ્રલ યુવા 
ઉત્કર્ષ કન્વીનર નિશાંત રામાણી, (નાગપુર), રીજીયન 
ચેરમેન ઈશ્વર પોકાર, (મહાડ) ચીફ સેક્રેટરી - ઈશ્વર 


છાભૈયા, યુવા ઉત્કર્ષ કન્વીનર - પ્રકાશ રૂડાણી, 
ઓસન કાઉન્સિલ પી.ડી.ઓ. મિશન યુવા ઉત્કર્ષ, 
એડવોકેટ 
ગ'ત॥। 
નાકરાણી, 
(સતાર।), 
ઉડાન હમારી! 


(4-48, પ્રા. 


00- કુલ. 3/ કાંઇ, 
0૦.70૦(18018. 1 2.1૮307% ળાં. ઝડ 5ઘ૮કા-394325 
૪ 95120 66863 


દરેક સમૂહ વિવાહમાં લગ્ન 
થનાર હવે 1596 ફરજિયાત 
કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય 
સરકારી તમામ યોજનાનાં લાભ 
પરણિત યુગલને આપવામાં 
આવશે.. 


ઝોન મહામત્રી દ્રારા જણાવ્યા 
મુજબ તુલસી વિવાહ નાં દિવસે 
એટલે ૦૪ તારીખ નાં ૩૬ સમૂહ 
વિવાહ કરવામાં આવશે ત્યારે તે 
દિવસે સવારે ઝોન 
સમાજની કારોબારી 
મિટિંગનું આયોજન 
કરવામાં આવેલ છે. જેમાં 
રદ્દી સે સમૃદ્ધિ મિશનને વ્યાપક બનાવી જે બેસ્ટ 
વિષયને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. 


9111 805 011 | 


ઝોન સમાજને કેન્દ્રીય સમીતી દ્રારા 


આપવામાં આવેલ એક્શન પ્લાનનાં આયોજન 
મુજબ ઝોન સમાજના ઉપપ્રમુખ બાબુભાઇ 
જાદવાણી બીલીમોરાને રદી સે સમૃદ્દિ પ્રોજેક્ટ _ 
ચેરમેનની ફરજમાં નિમણુક કરવામાં આવેલ છે. 
તેમની સાથે રીજીયન ચેરમેન, ઉપચેરમેન અનેઆ _ 
પ્રોજેક્ટનાં કન્વિનર ભવન જાદવાણી સાથે પૂર્વ * 
રીજીયન ચેરમેન એવા જયેશ ભાવાણી, પરસોતમ 


વિદ્યારત્ન પુરસકાર 


ગોવિંદ છાભૈયા તેમજ યુવા ઉત્કર્ષ હર્ષા ઠાકરાણી અને 
ખાસ પોતાના પદભાર અદા કરવા એગ્રીકલ્ચર કન્વીનર 
પ્રવીણ રામાણી, ક્રિષ્ના વિભાગ સેક્રેટરી ભરત પોકાર, 
બિઝનેસેલ કન્વીનર અનિલ રામાણી, ઇશ્વરપુરા મંડળ 
પ્રમુખ ભરત રામાણી, તમામનાં જીવનમાં યુવાઓની 
શકિતને અવલોકન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો તેની 
વ્યાપક ખુશી સાથે જિજ્ઞાસા સંતોષવા આવેલ ૨૨૦ 
યુવાઓ નાં ઉમંગ અને ઉત્સાહ નાં સ્પંદન ની અનુભૂતિ 


સાખલા-અંક્લેશ્વરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. 

કારોબારી સભામાં તમામ દક્ષિણ ગુજરાત 
ઝોન સમાજની ઘટક સમાજ ના પ્રમુખ અને મહામંત્રીને 
આ પ્રોજેક્ટની અસરકારકતા અને પરિણામલક્ષી 
બનાવવાનું કર્તવ્ય કરવાનું રહેશે. 

જેની તમામ માહિતી આપવામાં આવશે 
એને એક સાથે ઘટક સમાજનો સંકલ્પ પણ જાહેર 
કરવામાં આવશે. 

આ સિવાય ભૂમિદાનની પણ ફરજ અદા 
કરવા સહુને માહિતગાર કરવાના રહેશે. 


ત્તીઆ મદ સ્ત્તેટીસિત્તત્ત અત્તે (નનન અ૦સઅક્ટ1ર નાન 
તારીખ - ૨૬-૧૦-૨૦૨૨ ને બુધવાર ના રોજ મહોત્સવ અતર્ગત માહિતી આપવામા આવી 


સવારના ૦૯:૦૦ કલાકે ધુલિયા પાટીદાર ભવન મુકામે શ્રી કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજ ધુલિયા દ્વારા 


આ સમગ્ર કાર્યક્રમ નું સંચાલન યુવક મંડળ નાં 


મહામંત્રી, ગીરીશ રામજીયાણી ની ટીમ અને કારોબારી સમિતી નાં 


સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 
અંતમાં આભાર વિધિ કરવામાં આવી એને ત્યારબાદ 
વી રાષ્ટ્રગાન કરીને ભોજન, નો આનંદ ર છ્ટા પડેલ. 


સમારોહનું સુંદર અને સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

વિદ્યારત્ન પુરસ્કાર સમારોહની શરૂઆત સમૂહ 
જુ પ્રાર્થના થી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ દિપ પ્રાગટય કરી માં 
ઉમિયા અને ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણનાં આશીર્વાદ મેળવી સમાજ 
ની દીકરીઓએ સુંદર ગણેશ વંદના નૃત્ય કરી સૌને આવકાર્યા 
ત્યારબાદ સમાજ ની ત્રણે પાંખોના હોદ્દેદારો, મંડળનાં સલાહકાર 
સભ્યોને સ્થાન ગ્રહણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. 

પાટીદાર સમાજના અધ્યક્ષ નાનજીભાઈ નાયાણી નાં 
અને યુવક મંડળ નાં વાઈબ્રન્ટ પ્રેસિડેન્ટ દીપક ચૌધરી દ્રારા મંચસ્થ 
મહાન્‌ ભાવ, સદન મ! ઉપસ્થિત સમાજ ન 
વડીલો,માતાઓ,મહિલા મંડળ અને યુવક મંડળ નાં સભ્યો તેમજ 
વિદ્યાર્થી મિત્રોનું પુષ્પ રૂપી શબ્દો થી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. 


સની સેપલીમી, ન ય ધારા, ઉ દર્શી, ખનક. તમાર ઘરન પાણીને ચેક કરાવવા તથા લાઇવ ડેમો ૧ 


થીપ માટે સંપર્ક કરો 
૯૬૪ 1૯૮13100701 


શ્રી દુર્ગા સૉ મિલ , વિજયદુર્ગ- મહારાષ્ટ્ર. શ્રી દુર્ગા હાર્ડવેર , પડેલમમ કેન્ટીન - મહારાષ્ટ્ર 
શ્રી દુર્ગા ટ્રેડિંગ , પડેલ કેન્ટીન - મહારાષ્ટ્ર ક્ટ પડેલ કેન્ટીન - મહારાષ્ટ્ર 


દ 


હે ન્ન 
નહ પ આ! 


કે ન જુ! જી ક ક કઝ ખુ જા મ 
ન1રચાના પ્રઃ ન | અશ્વિન [વ 2 ગી ત્યારબાદ સૌ વર્ષ ૨૦૨રનાં તેજસ્વી તારલાઓને અને સાથે 
સ ટિકિટ જ સમાજના હોદ્દેદારો, કારોબારી સભ્યો અને સલાહકારો નાં વરદ 
બેઠક માટે કટ માંગ હસ્તે પુરસકાર એનાયત કરવામાં આવેલ હતા. 
ન કરરે | ત્યારબાદ આગામી દિવસોમાં કેન્દ્રીય સમાજ ( 7% 
બાયડ તાલુકાના આનંદપુરાનાં વતની પટેલ અશ્વિનભાઈ જ પ... યુવાસંઘ અને મહિલા સંઘ ઉજવવા જઈફહ્યું છે સનાતની શતાબ્દી ન 
ધરસોત્તમલાઈએ કે હાલ અરવલ્લી જિલ્લા સ ુ - 
જપમાં કિસાન : મોરચાન પ્ર તરીકે ફરજ બજાવે કે ર -તત 
ભાજપમાં | સેલ સના મ્કિયામાં પોતાની દ્ર સ્વ. લક્ષ્મીબેન પ્રેમજીભાઇ વાલાણી અવસાન નોંધ સ્વ. ગંગાબેન રતનશીભાઇ રવાણી 


જેમને મોડાસા ખાતે યોજાયેલ 

દાવેદારી બાયડ | બટક માટેનોવાવી છે- બચ બડયા, હ 
ઘાટીદાટ યુવા સંઘના રાજકીય અગ્રણી કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ ગુજરાત 
ઘાનસુરાના ૨ સરન કાઈટ એના અશિતલાઈએ, 
ટની માગણી કરતાં તમને સહર્ષ સ્વીકારતા 
ક્લાસનો માહોલ જોવા મળી રહયો છે...સૌને સાથે 
લઈને વિધાનસલા વિસ્તાટનો વિકાસ કરવા કટિબંધ 
ભન્યા છે...ત્યારે વિસ્તારમાં ખુથીનો માહોલ જોવા મળી 


રહયો છે ક સા ી ર 


સિ 81.16. 8001025 


ઉમર : ૨ વર્ષ, કચ્છમાં : મથલ 


ઉમર : ૬૯ વર્ષ, કચ્છમાં : વિથોણ રી 
હાલે : રાનકુવા-ચીખલી 


ક ઈ. સ્વ. મેઘ જીભાઇ કરમશીભાઇ રૈયાણી (રામાણી) સ્વ. મોહનભાઇ ધન જીભાઇ સેંઘાણી જ નાહ 
દ શિ ઉમર : ૧૦૦ વર્ષ, કચ્છમાં : જુનાવાસ (નખત્રાણા) ઉમર : ૬૦ વર્ષ, કચ્છમાં : રત્તાપર (મઉ) 
હાલે : રાયપુર (અવસાન : ૨૭/૧૦/રર) હાલે : પુના (અવસાન : ૨૯/૧૦/રર) 
સ્વ. શિવદાસભાઇ કરમશીભાઇ સેંઘાણી 
ઉમર : ૮૨ વર્ષ, કચ્છમાં : રાજપર 
હાલે : ડોંબિવલી (મુંબઇ) (અવસાન : ૨૯/૧૦/૨૨) 


ર છે છા... 


કન ૦૦1-1૯૬ 
ડાં [તા'ત/તા1 1111૯01, 5111૫૦૫ (૦. 186/187, ગબા 140. 7,8,9, €॥પવપલ 


